ANG 


Pahayagan ng Partido Komunista 


Pinapatnubayan ng Marxismo-Ler 


AYAN 


Pilipinas 
ismo-Maoismo 


Taon XXXV Big. 6 
Marso 21, 2004 
www.philippinerevolution.org 


Editoryal 


Ipagbunyi ang isang taong 
mga tagumpay ng armadong pakikibaka 


a darating na Marso 29, ika- 
S5 anibersaryo ng Bagong 

Hukbong Bayan, itanghal 
natin ang mga tagumpay sa pag- 
susulong ng digmang bayan sa 
nagdaang taon. 

Papadalas ang paglulunsad ng 
mga taktikal na opensiba ng BHB 
sa buong bansa. Mahusay nitong 
tinugunan ang panawagan ng ika- 


Rehimeng Arroyo, 
nagmamatigas sa kaso 


Mga tampok 


sa isyung ito... ng POWS 


11 plenum ng Komite Sentral ng 
PKP noong katapusan ng 2002 na 
paigtingin ang armadong pakikiba- 
ka. 

Simula huling hati ng 
nakaraang taon, mahigit isang tak- 
tikal na opensiba bawat linggo ang 
inilulunsad ng BHB sa iba't ibang 
bahagi ng bansa. Nitong mga hu- 
ling buwan, ibayo pang dumalas at 


mandirigma 


PAHINA 4 


Ka Joan, kakaibang 


PAHINA 7 


dumadagundong ang mga taktikal 
na opensiba ng BHB. Bunga ng 
mga ito, nakasamsam ang BHB ng 
daan-daang sandata na makapag- 
aarmas sa ilampung platun ng mga 
Pulang mandirigma. Nilutas nito, 
sa isang antas, ang kakulangan sa 
armas ng BHB at pangangaila- 
ngang armasan ang libu-libong 
mamamayang nagnanais sumapi sa 
BHB. 

Isa sa mga tampok na taktikal 
na opensiba sa nakaraang taon ang 
pagreyd sa armori ng PICOP sa 
Bislig, Surigao del Sur noong Marso 
21, kung saan halos 100 sarisa- 
ring armas ang nasamsam. Nariyan 
din ang mapangahas na reyd noong 
Hunyo 26 sa detatsment ng 52nd 
IB sa Oras, Eastern Samar, kung 
saan 25 armas ang nakumpiska at 
15 pwersa ng kaaway ang napatay. 

Susi sa matatagumpay na tak- 
tikal na opensibang ito ang mahig- 
pit na pagkakaisa ng mamamayan 
at ng hukbo. Ang masiglang pagtu- 
long, koordinasyon at aktwal na 
paglahok ng mamamayan sa iba't 
ibang aspeto ng mga taktikal na 
opensiba ang nagbibigay ng di 
mapasusubaliang bentahe ng BHB 


Matinding 
panghihimasok ng US 
sa Haiti 

PAHINA 10 


Mga larawan 
ng BHB 


BILANG natatanging paraan ng 
paggunita sa ika-35 aniber- 
saryo ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB), ilalathala ang 
Pulang Mandirigma: Images of 
the New People's Army, isang 
librong  katatampukan ng 
pinakabagong mga larawan 
mula sa ibat ibang mga 
larangang gerilya sa buong 
bansa. Bukod sa kuha ng mga 
kasamang potograper, marami 
sa mga larawan na nilalaman ng 
librong ito ay iniambag ng mga 
kasama na kuha mula sa 
kanilang mga digital camera at 
maging mga celiphone. 

Makikita sa mga larawang 
ito ang mga Pulang mandirigma 
sa iba't ibang larangan ng 
gawain. Malinaw na maipakikita 


kapwa sa mga usaping pangmilitar 
(kabilang ang paniniktik at lohisti- 
ka) at pampulitika, Ang lakas ng 
BHB ay ilang ulit na napalalaki sa 
pamamagitan ng pakikipagtulu- 
ngan nito sa mga milisyang bayan, 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa at iba pang mamamayan. 

Nitong nagdaang taon, ipina- 
malas din ng BHB ang higit na 
mataas na kaalaman sa taktikang 
militar at kakayahan sa maniob- 
rang gerilya, mahigpit na pag- 
kabisa sa tereyn, pagkukumbina ng 
matataas at mababang uri ng 
kagamitang militar at pagpapahu- 
say ng gawaing paniktik. Natamo 
ang ganitong kakayahan sa pama- 
magitan ng sistematikong pag- 
lulunsad ng mga pagsasanay- 
militar at pagsasakatuparan 
ng mataas na disiplinang mil- 
itar. 

Dahil dito, hindi lamang 
natitiyak ang mga matagum- iy 


ng mga larawang ito ang | Pay na taktikal na fj 
mahigpit na pagkakaisa ng BHB | opensiba, mas 
at mamamayan. Matutunghayan | husay din nga- 
ng mga mambabasa ang | Yong naisasaga- 
katotohanang ang BHB ay tunay | Wa ng BHB 
na hukbo ng sambayanang | ang mga kon- 
Pilipino tra-atake saf 
mga depensi- | 
“R > 

EAS Bayan Nilalaman 

Taon HOW Big. 6 Marso 21, 2006 | Editoryal į 

Ang Ang Bayan ay inilalabas sa 

wikang Pilipino, Bisaya, Ioko, Hili- Matatagumpay na mga opensiba 4 
gaynon, Waray at Ingles POWS sa Bikol 5 

Maaari itong i-download mula sa 

Philippine Revolution Web Central na Minimum na edad 6 
matatagpuan sa 

wwwphiippinerevolution. org. Ka Joan 7 

Tumatanggap ang Ang Bayan ng 

mga kontribusyon sa anyo ng mga Rebolusyon sa Negros 3 
artikulo at balita. Hinihikayat din ang 

mga mambabasa na magpaabot ng | Panghihimasok sa Haiti 10 
mga puna at rekomendasyon sa ika: | Balita 12 
unlad ng ating pahayagan. Maaabot 

kami sa pamamagitan ng email sa 

angbayan@yahoo.com 
Ang Ang Bayan ay inilalathala dalawang beses bawat buwan 
ng Komite Sentral ng Partido Komunista ng Pilipinas 


bang labanan upang biguin ang 
mga pananalakay ng kaaway. 

Sa kabilang banda, hilung-hilo 
ang reaksyunaryong gubyerno at 
mga sandatahang pwersa nito sa 
kabi-kabilang mga armadong pagsa- 
lakay ng BHB. Pirming nangangam- 
ba at hindi magkandaugaga ang 
Armed Forces of the Philippines at 
Philippine National Police. 

Lumalawak ang demoralisasyon 
sa hanay ng mga karaniwang sunda- 
lo at nakabababang upisyal ng AFP 
at PNP habang lalong nalalantad 
ang anti-mamamayang gawi, 
malawak na kabulukan at kriminali- 
dad sa loob ng burukrasyang militar, 
laluna sa hanay ng matataas 
JÐ na upisyal. Lumalalim pa ito 
Ng sa harap ng paparaming kabi- 
guan at pinsalang ti- 
natamo ng AFP at PNP 
sa larangan ng dig- 
LAT maan at ng 

A tumitinding pag- 
Z kakahiwalay nito 
= aa mamamayan. 

Sa pamamagi- 
WAR din ng siste- 
matikong pagpo- 
proganda at pag- 
mumulat na isi- 
| nasagawa ng rebolusy- 
(Í! onaryong kilusan, papa- 

rami ang bilang ng mga sunda- 
lo at pulis na tumitiwalag sa AFP, 
PNP at CAFGU. Tampok na kaso 
nito ang isang platun ng CAFGU sa 
Mindanao na nagsurender ng kani- 
lang mga armas sa BHB. May ilang 
lumalahok sa Lt. Crispin Tagamoli- 
la Movement at tuluyan nang 
sumasapi sa BHB o nagsisilbing 
lihim na kontak ng rebolusyo- 
naryong kilusan sa loob ng 
reaksyunaryong militar at pulis. 
Nagbibigay sila ng mahahalagang 
impormasyon, nagpopropaganda 
sa ibang mga sundalo at pulis o 
kaya'y kumukuha ng mga armas at 
iba pang lohistika para sa BHB 

Sa harap ng tuluy-tuloy na pag- 
sulong ng digmang bayan at 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


dumaraming pinsala at kabiguan ng 
AFP at PNP, lalong lumalala ang 
desperasyon nito. Bunsod nito, ini- 
uumang ng kaaway ang mga baril 
at pasistang bangis nito sa mama- 
mayan, 

Paparami ang naitatalang 
malalalang kaso ng paglabag sa 
karapatang-tao. Tampok dito ang 
mga kaso ng pagsalbeyds, iligal na 
pag-aresto, pagtortyur, panggaga- 
hasa, pandarahas sa kababaihan at 
mga bata, pamamaril, pagboblo- 
keyo at paghihigpit sa malayang 
pagkilos ng mga tao at marami 
pang iba. 

Ginagamit ng AFP ang taktika 
ng pagkokonsentra sa tinataya 
nilang 12 prayoridad na mga 
larangang gerilya sa hangaring 
gapiin ang mga rebolusyonaryong 
pwersa roon at pigilan na lamang 
ang paglawak at paglakas ng iba 
pa 

Subalit dahil limitado ang 
bilang ng mga pwersa nito, napipi- 
litan ang AFP na iwanang 
nakabukas ang mahigit 
100 pang mga 
larangang gerilya. Sa 
mga iyon, ang relati- 
bong mas manipis na 
pwersa ng kaaway ay 
mas madaling target 
ng mga taktikal na 
opensiba ng BHB. 

Sa mga lara- 
ngang gerilya na 
kinokonsentrahan 
ng kaaway, ang tak- 4 
tikang "clear-hold- n 
consolidate-devel- hz | 
op" at matagalang (7gs | 
pagmamantine ng 4 
presensya sa lugar sa 
pamamagitan ng mga RSOT 
(Reengineered Special Operations 
Team) ay binibigo ng BHB, 
katuwang ang mga lokal na sangay 
ng Partido, mga milisyang bayan 
at mga rebolusyonaryong organi- 
sasyong masa. Ang mapanlinlang 
na maliliit na "proyektong sibiko" 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


NS 
NG 
Nag: 


ng kaaway ay inilalantad ng mga 
rebolusyonaryong pwersa sa pama- 
magitan ng masikhay na gawaing 
propaganda at pagpapakilos sa 
masa, 

Kung saan may matagalang 
maramihang presensya ng kaaway 
sa lugar, kinakailangang isabalikat 
nang may higit na pag-iingat at 
pagiging mapanlikha ang mga 
gawain sa pag-oorganisa, pagko- 
konsolida ng Partido, edukasyon, 
pakikibakang agraryo at iba pang 
mga kampanyang masa. Sa kabi- 
lang panig, nangangahulugan din 
ito ng mas maraming target para 
sa mga atake ng BHB. 

inilulunsad ang mga taktikal 
na opensiba ng BHB kasabay ng 
paghahanda sa masa at pagtataas 
ng kanilang militansya upang 
tutulan at labanan sa iba't ibang 
paraan ang inaasahang pananalan- 
ta ng militar sa mga di armadong 
mamamayan. 

Tungkulin ng BHB na ibayong 
isulong ang digmang bayan sa 
darating at mga susunod pang 
co. taon. Ang mga rekisito ng maa- 
gang subyugto ng estratehi- 
kong depensiba ng digmang 
bayan ay nakukumpleto na sa 
kalakhan at naririyan na ang 
mga rekisito para sa pagpa- 
sok natin sa gitnang sub- 


EN yugto. 
f ty" Tiyak na sa dara- 


ting na taon, tataas 
ang kakayahan ng 
BHB na maglun- 
sad ng papara- 
ming mga ma- 
ipagwawa- 
ging tak- 
tikal na 
opensiba habang lahatang-panig 
na sumusulong ang rebolusyonar- 
yong gawain sa kanayunan. 
itinutuon ng BHB ang 9096 ng 
panahon nito sa gawaing pampuli- 
tika at 1096 sa gawaing militar 
upang mapanatiling mahigpit ang 
pagkakaisa ng mamamayan at huk- 


bong bayan at malakas ang 
batayang pampulitika sa pagsusu- 
long ng gawaing militar. 

Lalagpasan ng BHB ang mga 
nakamit nang tagumpay sa 
larangan ng armadong pakikibaka. 
Kung makapaglulunsad ang bawat 
isang larangang gerilya ng isang 
taktikal na opensiba bawat tat- 
long buwan, di kukulangin sa 
limang taktikal na opensiba laban 
sa AFP ang mailulunsad bawat 
linggo. Tinitiyak nito ang target 
na bilang ng armas na masasam- 
sam sa mga taktikal na opensiba. 
Nasa katayuan ang BHB na higitan 
nang ilang ulit ang bilang ng 
armas na nasamsam ng BHB mula 
sa AFP at PNP nitong nagdaang 
taon. 

Pinauunlad nito ang pagrerek- 
rut ng mga Pulang mandirigma at 
ibayong pagpapalawak at konsoli- 
dasyon ng organisasyon ng 
Partido sa loob ng BHB. 
Kailangang bumuo ng sistemati- 
kong plano sa pagrerekrut upang 
mapasapi sa BHB ang mga 
aktibista mula sa hanay ng mga 
rebolusyonaryong organisasyong 
masa at milisyang bayan sa 
kanayunan. 

Sa pagpapalakas natin ng 
suporta at rekrutment sa BHB 
mula sa kalunsuran, binibigyan 
din natin ng espesyal na diin ang 
pag-rerekrut ng mga manggagawa 
at mga kabataang nakapag-aral at 
pagkukumbina sa kanila at sa 
nakararaming galing sa uring 
magsasaka, 

Sa pamamagitan ng paglulun- 
sad ng mga pagsasanay-militar at 
mga kumperensyang militar sa 
iba't ibang antas, naitataas ng 
BHB ang kakayahan nito kapwa sa 
praktika at teorya ng pagsusulong 
ng digmang bayan. Sinisistema- 
tisa na rin nito ang pagsasanay ng 
mga upisyal ng hukbong bayan sa 
buong bansa upang maparami ang 
mga may kakayahang mamuno sa 
lumalaking hukbo. Fi 


3 


Je MATATAGUMPAY NA OPENSIBA NG BHB 


20 armas naagaw sa iba't ibang opensiba 


i bababa sa 20 armas ang 
Die ng Bagong Huk- 

bong Bayan (BHB) sa mga 
taktikal na opensibang inilunsad 
nitong Marso sa iba't ibang dako 
ng Pilipinas. Lima ring sundalo ang 
napatay at 16 ang sugatan sa mga 
opensibang ito. 

Pinakamatingkad sa mga 
aksyong militar ng BHB ang 
sabayang pag-atake sa istasyon ng 
PNP at detatsment ng Philippine 
Army nitong Marso 17 sa Samar: 
ang pagdisarma sa mga gwardya 
ng isang plantasyon sa Compostela 
Valley nitong Marso 12: at ang 
reyd sa istasyon ng PNP sa 
Gabaldon, Nueva Ecija nito ring 
Marso 12. 


mas kabilang 
ang dalawang 
M16, tatlong 


M14 at pitong Æ 


ang nasamsam 
nang salakayin ng 
BHB ang himpilan ng 
pulisya sa bayan ng NG 
San Jose de Buan, Samar nitoong 
madaling araw ng Marso 17 
Tatlong elemento ng PNP, kabilang 
ang kanilang hepe ang nasugatan 
sa halos limang oras na labanan. 

Kasabay nito, isang sundalo rin 
ang nasugatan nang tambangan 
ng mga Pulang mandirigma ang 
mga tropang reimporsment mula sa 
detatsment ng 34th IB na may 
himpilang malapit sa hedkwarters 
ng PNP. Tatlong kasama ang 
nasawi sa labanang ito. 

Sa Compostela Valley. Hindi 
nabahala ang mga armadong 
gwardya ng Nova Vista Plantation 


4 


sa Barangay Tagnana, Mabini nang 
manaog mula sa isang trak at isang 
dyip ang isang grupo ng mga 
babae para magpaskil ng mga 
pangampanyang poster sa pader 
ng plantasyon, malapit sa main 
gate, bandang 6:15 ng gabi noong 
Marso 12. Huli na nang matanto 
nila na panlalansi pala ito ng mga 
Pulang mandirigma ng BHB para 


malapitan ang kanilang de- 
tatsment. 
Makaraan ang ilang sandali, 


nabuksan ang main gate at biglang 
pinaputukan ang detatsment. 
agn. Sinamsam ng BHB mula sa 
h limang sugatang gwardya 
ang apat na M16, isang 
garan at isang radyong 
VHF. 
1 Apat na pulis din ang 
Iy nasugatan nang makasagupa 
ng BHB nitong Marso 15 sa 
pkalapit 
na bayan 


ma j- 
|” ng Maco 
ang pwersa ng PNP na 


8 tumutugis sa kanila. 

Nueva Ecija. Hindi na 
nakapanlaban ang nagulantang na 
hepe ng Gabaldon PNP na si 
Insp. Victor Bautista at kasama 
nitong dalawang tauhan nang 
biglang pasukin ng BHB ang 
kanilang hedkwarters at samsamin 
ang isang M16, isang 9 mm na 
pistola, isang .38 rebolber, isang 
radio transceiver at tatlong 
cellphone. 

Misamis Occidental. Apat na 
sundalo ang napatay at di bababa 
sa tatlo ang grabeng nasugatan 
nang maagaw ng mga gerilya sa 
ilalim ng BHB-Front Monterosa 
Command ang inisyatiba laban sa 
umaatakeng mga tropa ng 10th 1B 
noong Marso 14 sa Lower Bautista, 


Sapang Dalaga. Napaglamangan pa 
rin ng BHB ang 10th 1B sa kabila 
ng tinanggap na espesyal na 
pagsasanay ng mga tropa nito 
mula sa US. Isang Pulang 
mandirigma ang nasawi sa 45- 
minutong labanan. 

Camarines Sur. Pinarusahan 
nitong Marso 14 ng Romulo 
Jallores Command ng Bicol si Lt. 
Col. Ramon Claros, retiradong 
upisyal sa paniktik ng PNP. Ang 
pamamarusa ay inilunsad sa 
Barangay Concepcion Pequena, 
Naga City. Si Claros ang namuno sa 
pagdukot at pagpatay sa mga 
aktibistang sina Nona Sta. Clara, 
Angelina Llenaresas, Lauro 
Velasquez at isa pa nilang kasama 
noong Abril 1989 sa Sta. Cruz, 
Naga City. Nanatiling aktibo sa 
gawaing paniktik si Claros kahit 
nang magretiro na siya. Sangkot 
din siya sa pagtutulak ng iligal na 
droga at sa kidnapping-for-ransom. 

Bohol. Nagsagupaan ang BHB 
at 28th Special Forces Company ng 
302nd Infantry Brigade noong 
umaga ng Marso 14 sa Sityo 


Casingi, Barangay San Jose, 
Batuan. Tinamaan sa dibdib at 
agarang namatay ang isang 
sarhento. 

Leyte. Sinalakay ng isang 


platun ng BHB noong madaling 
araw ng Marso 10 ang detatsment 
ng PNP Regional Mobile Group na 
nasa loob ng Maragundong-B, 
Togonon power geothermal plant 
ng National Power Corp. sa Ormoc 
City. Kumaripas ng takbo ang 
dalawang nakabantay na pulis. 
Tarlac. Nireyd ng BHB noong 
unang linggo ng Marso ang 
detatsment ng Philippine Army sa 
Barangay Matatalaib, na kanugnog 
ng Tarlac City. H 


ANG BAYAN May 7, 2003 


Rehimeng Arroyo, nagmamatigas sa kaso ng mga POW 


we humpay na mga 
operasyong militar ang pina- 
kawalan ng AFP sa Tinambac, 
Camarines Sur at mga karatig- 
bayan kamakailan bilang tugon sa 
panawagan ng BHB na simulan ang 
pakikipagnegosasyon at itigil ang 
mga operasyong militar para big- 
yang-daan ang pagpapalaya kina 
1Lt. Ronaldo Fedelino at Pfc. Ronel 
Lemeño ng 42nd IB. Ang dalawa ay 
kapwa nabihag ng BHB sa isang 
taktikal na opensiba noong Marso 
1 sa Tinambac. 

Magpahanggang ngayon, nag- 
wawalambahala ang rehimeng 
Arroyo sa kalagayan ng dalawang 
sundalo. Tumatanggi itong 
makipag-usap sa peace panel ng 
NDFP upang simulan ang proseso 
ng kanilang pagpapalaya. Lubos na 
nitong ipinaubaya sa AFP ang 
pagbabalangkas ng patakaran 
hinggil sa mga bihag. 

Sa kabila ng pagtatambak ng 
isang batalyong tropa sa lugar, 
bigo pa rin ang AFP na matagpuan 
ang kinalalagyan ng dalawang 
sundalo. Mga di-armadong sibilyan 


ang binabalingan ngayon ng AFP. 
Anim nang sibilyan ang 
dinukot mula Marso 2, kabilang 
ang mga Bayan Muna coordinator 
na sina Isiderio de los Santos at 
Jaime Rodriguez. Hanggang 
ngayon ay hindi pa inililitaw si de 
los Santos habang ang 
limang iba pa ay 
patuloy na nakaku- 
long sa himpilan 
ng 42nd IB sa Ba- 
rangay Mabalodba- 
lod, Goa. Isang 14 
anyos na babae 
mula sa Del Car- 
men, Lagonoy ang 
pinaghihipuan din 
ng mga sundalo 
noong Marso 3. 
Noong araw ding 
iyon, ninakaw at 
kinatay ng mga 
sundalo ang tatlong 
pabo na pagmamay-ari ni Rodolfo 
Caganda, konsehal ng Barangay Del 
Carmen. Marami ring sibilyan ang 
binugbog, kabilang si Gilbert 
Quilingan, Anakpawis coordinator 


ng Barangay Antipolo, Tinambac at 
iba pang mamamayan ng Barangay 
Lamon, Goa at Barangay Pina- 
mihagan, Lagonoy. 

Samantala, sa Negros, pina- 
kawalan na noong Marso 15 si 
Eduardo Raya, isang elemento ng 
CAFGU na dinakip ng BHB nang 
salakayin nito ang detatsment ng 
44th CAFGU Coy sa 
Barangay Mahalang, 
Himamaylan no- 
ong Pebrero 15. 
Bagamat napa- 
tunayan ng hu- 
kumang bayan 
na nagkasala siya 
sa pagpapakubkob 
sa isang yunit ng 
BHB noong 2002 sa 
Himamaylan, pinala- 
ya siya sa mga 
batayang makatao. Binigyang- 
babala na lamang si Raya at 
inatasang bayaran ng danyos- 
perwisyos ang mga napinsala niya. 

Inintrega siya ng BHB kay 
Bishop Vicente Navarra ng Diocese 
of Bacolod City. u 


Bayan Muna, iba pang progresibong partido, ginigipit 


pio na ginigipit ang mga 
progresibong partido at kandi- 
dato habang umiinit ang 
kampanyang pang-eleksyon. Ang 
partidong Bayan Muna at iba pang 
progresibong partido ang 
nangunguna sa mga sarbey hinggil 
sa eleksyong party list. 
Pinakahuling insidente ang 
pagdukot kay Pedro Bueta, 54 
anyos na organisador ng Anak 
Pawis, sa Barangay Buo, 
Magdalena, Laguna. Ayon sa asawa 
niyang si Rosita, dinukot si Bueta 
noong Marso 13 ng 15 katao 
bandang 10:30 ng umaga. Isa sa 
mga dumukot kay Bueta ay 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


elemento ng CAFGU, ayon sa 
kanilang kapitbahay na nakasaksi 
sa pangyayari 

Bandang alas-8 ng gabi noong 
Marso 10, iligal na inaresto ng mga 
sundalo ng 46th 1B ng Philippine 
Army si J oy Batis Paloma, 17 anyos 
na organisador ng Anak Pawis 
habang nasa pamamahay ni 
Bernardo Batis sa Barangay 
Hiluctugan, Carigara, Leyte. Dinala 
siya sa Camp Macalpi sa bayan ding 
iyon at isinailalim sa "tactical 
interrogation" ng mga militar 
simula Marso 10. Pinalaya lamang 
siya noong Marso 12 sa harap ng 
protestang pinangunahan ng "Task 


Force Joy" ng Anak Pawis, 
Concerned Citizens for Justice and 
Peace, KATUNGOD-Karapatan, 
PCPR-Eastern Visayas at mga 
upisyal ng pamahalaang bayan ng 
Carigara. 

Samantala, hindi pa inililitaw 
ang dalawang Bayan Muna 
organizer na sina Jacquelin 
Paguntalan at Rolando Fortaleza na 
dinukot ng mga armadong lalaki 
noong Pebrero 21 sa Baybay, Leyte. 

Mas maaga pa rito, iligal na 
idinitine ng 71st IB noong 
Pebrero 8 si Teresita Abellera, 
Bayan Muna coordinator ng Lupao, 
Nueva Ecija. ” 


5 


Minimum na 18 edad ng mga Pulang 
mandirigma, mahigpit na ipinatutupad 


aliwas sa mga bulaang 
Tao ng reaksyunaryong 

gubyerno at ng militar nito, 
mahigpit na ipinatutupad ng 
Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang 
patakaran sa edad sa pagrerekluta 
nito ng mga kasapi. 

Mahigpit na tumatalima at 
gumagalang ang BHB sa 
internasyunal na makataong 
batas at mga alituntunin sa 
digma hinggil sa hindi pagpa- 
palahok sa mga bata sa 
armadong tunggalian. 

Malinaw na nakasaad sa Mga 
Saligang Alituntunin ng BHB na 
"Sinumang di bababa sa edad 18, 
may mahusay na pangangatawan 
at pag-iisip, anuman ang kasarian, 
lipi, nasyunalidad o relihiyon, may 
kakayahang lumaban at handang 
lumahok sa armadong pakikibaka 
laban sa reaksyunaryong kapang- 
yarihang estado ay maaaring 
maging kombatant o kasapi ng 
isang panlabang yunit ng BHB." 

Ang mga nagnanais na 
pumaloob sa BHB na wala pang 18 
ay hinihikayat na pumaloob sa 
mga lihim na mga organisasyon ng 
mga bata o kabataan, lumahok sa 
mga gawaing pamproduksyon, 
pangkultura at pang-edukasyon at 
iba pang katulad na mga gawain. 
Sinumang hindi bababa ang edad 
sa 15 ay maaaring maging treyni o 
aprentis. Maaari rin silang italaga 
sa yunit depensa ng mga organi- 
sasyong masa, sa milisya o sa mga 
yunit at gawaing hindi pang- 
kombat. 

Noon pa mang 1988, naglabas 
na ang Kawanihang Pampulitika ng 
Komite Sentral (KPKS) ng Partido 
Komunista ng Pilipinas (PKP) ng 
patakarang nagbabawal sa pag- 


rerekluta ng kabataang wala pa sa 
18 ang edad "bilang mga regular 
na kaanib o armadong mandi- 
rigma ng mga yunit 
pang-kombat ng 
BHB," 


Bumuo rin 
noon ang PKP at ang 
National Democratic Front Gg 
of the Philippines (NDFP) ng 
isang espesyal na grupong nag- 
aral sa Geneva Conventions at mga 
protokol nito na may kaugnayan sa 
karapatang-tao at internasyunal 
na makataong batas at sa 
pagtutugma rin noon rito ng mga 
batayang prinsipyo, patakaran at 

praktika ng PKP, BHB at NDFP. 

Ang patakarang inilabas ng 
KPKS noong 1988 ay sinundan pa 
ng Komiteng Tagapagpaganap ng 
Komite Sentral (KTKS) ng PKP ng 
memorandum para sa lahat ng mga 
organo ng Partido at mga kumand 
ng BHB. 

Idiniin ng KTKS sa memoran- 
dum na ito ang pagsang-ayon at 
pagtalima ng PKP sa pamamagitan 
ng NDFP sa Geneva Conventions at 
mga protokol nito. Nakasaad rin 
sa memo ang pagsuporta ng PKP 
sa Optional Protocol on the 
Convention an the Rights of the 
Child na nagbabawal sa 


pagrerekluta sa 
s mga wala pang 18 ang 

edad kahit pa panukala pa 
lamang ito noon ng 
International Committee 
of the Red Cross at ng 
Red Crescent Move- 
ment. 

Sa harap ng 
patuloy na kam- 
panyang saywar ng 
reaksyunaryong gub- 
f yeno, muling pinag- 
tibay noong 2002 sa 


ika-11 plenum ng 
Komite Sentral ng PKP 
ang patakarang 


inilabas ng KPKS noong 
1988 at ang memo ng KTKS noong 
1999. Muling idiniin ng KTKS ang 
pangangailangang pag-aralan ang 
mga dokumentong ito at tiyaking 
naipatutupad. 

Kasabay ng mahigpit na pag- 
papatupad ng PKP at BHB hinggil 
sa edad ng mga Pulang 
mandirigma, kinikilala rin ng 
rebolusyonaryong kilusan ang 
karapatan ng mamamayan sa buo- 
buong mga komunidad na 
ipagtanggol ang sarili sa harap ng 
matinding brutalidad ng kaaway 
na bumibiktima sa lahat, anuman 
ang edad o kasarian. ” 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


Ka Joan: 
Kakaibang mandirigma 


i Ka Joan, 25 taong gulang, ay isang Pulang 
Greriran sa isang platun ng Bagong Hukbong 
Bayan (BHB) sa katimugang larangan ng Cagayan 

Valley. Tulad ng ibang proletaryong rebolusyonaryo, 
nakikibaka siya para itatag ang kinabukasang malaya sa 
pang-aapi at pagsasamantala. Subalit di tulad ng 
karamihang Pulang madirigma, ang tunay niyang kasarian 
ay hindi mapapansin sa biglang tingin: Si Ka J oan ay bakla. 

"Taglay ko ang puso ng isang bakla," hayagan niyang 
sinabi. "Isa akong baklang rebolusyonaryo." 

Nagmula si Ka Joan sa isang pamilyang magsasaka sa 
Cagayan de Oro. Nilisan niya ang kanilang tahanan may 13 
taon na ang nakararaan at nagtrabaho sa isang nightclub sa 
Maynila, una bilang wardrobe aide (tagaayos ng mga 
isusuot) ng dalawang mananayaw, na halos kumupkop sa 
kanya. Pagkatapos, naging floor manager (tagaasikaso sa 


mga parokyano) siya ng club. 


Noong 17 taong gulang si Ka 
Joan, nagbakasyon siya sa isang 
maliit na bayan sa Bulacan kung 
saan nakilala niya ang isang 
organisador sa komunidad. Mata- 
pos ang ilang buwan, tumigil siya 
sa paghahanapbuhay at naging 
buong-panahong organisador na 
rin ng maralitang-lunsod. "Naisip 
kong kailangang may gawin ako 
para sa mamamayan at mga kapwa 
ko bakla para ipaglaban nila ang 
kanilang mga karapatan." 

Matapos ang ilan pang buwan 
ay inatasan si Ka J oan na tumulong 
sa pag-oorganisa sa maralitang- 
lunsod sa isang syudad sa Cagayan 
Valley. "Napakainit ng pagtanggap 
sa akin ng masa doon," 
pagbabalik-tanaw niya. Wala pang 
organisasyon ng kabataan sa 
lunsod, kaya inatasan siyang 
simulan ang pag-oorganisa ng 
kabataan doon. Di nagtagal, 
itinatag nila ang balangay ng 
Kabataang Makabayan (KM), bukod 
sa iba pang ligal na organisasyon 
ng kabataan. 

Pumasok si Ka Joan sa isang 
larangang gerilya sa kauna- 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


unahang pagkakataon para 
ipagdiwang ang anibersaryo ng KM 
noong Nobyembre 2002. Nahikayat 
siyang bumalik pagsapit ng 
Disyembre para sa pagdiriwang ng 
anibersaryo ng Partido Komunista 
ng Pilipinas (PKP) dahil sa 
nasaksihan niyang maka- 
mamamayang pulitika at praktika 
ng BHB. Sa gitna ng mga paanyaya 
ng mga kasama at mga 
makabagbag-damdaming awiting 
rebolusyonaryo, pinili ni Ka Joan 
ang buhay ng isang buong- 
panahong gerilya: "Matapos kong 
makita ang pamumuhay at 
pakikibaka ng masa, naging madali 
sa akin ang gayong pagpapasya." 


Isang mandirigma na katulad ng, 
at kaiba, sa lahat. Mahigit isang 
taon na si Ka Joan sa BHB. Siya 
ang upisyal na nangangasiwa sa 
pinansya at suplay ng kanilang 
iskwad (S4), ang pangalawang 
timlider at paminsan-minsa'y 
medik. Aktibo ang kanyang yunit 
sa paglulunsad ng mga taktikal na 
opensiba. Mahusay siyang naka- 
gampan sa gayong mga gawain at 


nakapagpaunlad ng kakayahan 
bilang Pulang mandirigma. 

Ayon kay Ka Joan, mula sa 
kanyang pagkabata ay bukas na 
siya sa kanyang pagiging bakla. 
Suportado ng kanyang pamilya ang 
kanyang buong pagkatao. "Mahal 
na mahal ako ng aking pamilya, 
maging ng aking ama na palaging 
nagsasabing 'anuman ang kanyang 
kasarian, anak ko pa rin siya." 

Bata pa ma'y kinakitaan na si 
Ka Joan ng pagiging palaban. 
“Nasasaktan ako kapag ginagawang 
katatawanan o binubugbog ng 
ibang mga bata ang mga kaibigan 
kong bakla. Kaya kahit hindi ako 
ang inaaway, sumusugod talaga 
ako at lumalaban sa mga nang-aapi 
sa mga kaibigan ko." 

Kinukumpronta rin niya ang 
matatanda, tulad ng mga magulang 
ng kanyang mga kaibigang bakla na 
pumupula sa kanilang mga anak. 
“Sinasabi ko sa kanila na tao rin 
ang mga bakla, na kahit bakla ang 
kanilang anak, nararapat silang 
galangin at mahalin." 


Mga bakla sa rebolusyon. Kakaun- 
7 


ti pa lamang ang nakikilala niyang 
bakla sa kilusan, pero alam niyang 
hindi ito dahil sa may 
diskriminasyon laban sa kanila. 
"May ilang panahon bago ko 
nalaman ang upisyal na tindig ng 
Partido hinggil sa mga bakla. Pero 
kahit noong hindi ko pa nalalaman 
ang patakaran, malinaw ito sa 
mapagpalayang praktika ng Partido 
dahil aktibo akong hinikayat ng 
mga kasama na kumilos nang 
buong panahon at malugod nila 
akong tinanggap nang magpultaym 
ako." 

Sa kabila nito, inaamin din ni 
Ka Joan na may ilang bakas pa rin 
ng pyudal at burgis na pananaw 
kahit sa loob ng kilusan. Ayon din 
sa kanya, mayroon pa ring ilang 
mga lalaking kasamang hindi 
mapakali kapag naririyan siya. 
Gayunman, tukoy niya ang 
malaking pagkakaiba ng aktitud 
ng mga kasama at karaniwang 
aktitud ng mga tao sa labas ng 
kilusan. 

"Dito, nararamdaman kong 
talagang pinagsisikapan nilang 
tanggapin ang buo kong pagka- 
tao, kung hindi pa man nila ito 
nagagawa. Dito, nararamdaman 
mong tunay kang mahal ng masa 
at mga kasama dahil rebo- 
lusyonaryo ka, anuman ang iyong 
piniling kasarian. At alam ko na 
ang Partido at rebolusyonaryong 
kilusan ay naglulunsad ng walang 
humpay na pakikibaka para pawiin 
ang mga labi ng pang-aapi at 
diskriminasyong sekswal sa loob 
ng kilusan at sa lipunan." 

Sa loob ng hukbong bayan, 
patuloy na pinauunlad ang mga 
praktikal na pamamaraan at mga 
regulasyon upang paunlarin ang 
relasyon ng iba't ibang mga 
kasarian- lalaki, babae, bakla at 
mga lesbyan. Sa kaso ni Ka Joan, 
ang kanyang paliligo ay hiwalay sa 
mga lalaki, at syempre sa mga 
babae rin, tulad ng paliligo nang 
hiwalay ng mga binata at dalaga. 


Bakit naninindigan ang Partido sa paggalang 
at pagkilala sa karapatan sa pagpili sa kasarian 
ng indibidwal na kasapi ng Partido? 


TUTOL ang Partido sa anumang uri ng diskriminasyon, pang-aapi at 
pagsasamantala na umiiral sa lipunan. Bahagi rito ang pagtutol sa 
diskriminasyong nakabatay sa piniling kasarian, sa pagkakait ng 
mga karapatan at oportunidad batay sa piniling kasarian. Nakabatay 
ang pagsapi sa Partido sa pagkilala at pagtataguyod sa Marxismo- 
Leninismo-Maoismo bilang ideolohiya ng proletaryado, sa saligang 
batas ng Partido Komunista ng Pilipinas at sa kahandaang 
magrebolusyon. Walang dahilan upang ang isang indibidwal na 
tumutugon sa ganitong mga rekisito ay tanggihan ng Partido dahil 
lamang sa mayroon siyang naiibang piniling kasarian. 

Gayunman, ang mga prinsipyo at tuntunin ng Partido ang 
saligang gabay sa personal na buhay ng mga Komunista. Kaya't 
marapat lamang na iayon ng sinumang kasapi ng Partido na may 
ibang piniling kasarian, tulad din ng iba pang kasapi ng Partido, ang 
kondukta ng kanyang personal na mga relasyon alinsunod sa mga 
ito. Ang mga saligang prinsipyo at tuntunin sa pag-aasawa sa loob 
ng Partido ay aplikable sa kanilang kaso. 

Dapat mulat na bakahin ang mga sektaryong pananaw at 
aktitud, ang prehudisyal na pakikitungo at di magandang 
pagpapalagay sa pagkatao ng mga indibidwal na may ibang piniling 
kasarian. a 


(Halaw sa "Ilang Paliwanag sa mga Tuntunin sa Pag-aasawa sa Loob ng 
Partido” at "Mga Gabay at Tuntunin sa Pag-aasawa sa loob ng Partido" na 
inamyendahan noong 1998 ng Komiteng Tagapagpaganap ng Komite Sentral 
alinsunod sa mga susog ng ika-10 Plenum ng Komite Sentral.) 


Mas karaniwan niyang kasa- 
kasama ang mga lalaki, pero 


nag-akalang babae si Ka Joan 
nang una niya itong makilala, "Bi- 


kapag natutulog sa masisikip na 
lugar ay maingat niyang 
sinisiguro na may kahit konting 
puwang sa pagitan niya at ng iba, 
tulad rin ng paghihiwalay sa 
pagtulog ng mga binata at dalaga. 

Di maiiwasan ang pagkagulat 
ng masa kapag nalalaman nilang 
may mga bakla pala sa hukbong 
bayan. Ngunit dahil sa walang 
sawang pagpapaliwanag ng 
Partido, hukbong bayan at rebolu- 
syonaryong kilusan sa mga 
rebolusyonaryong teritoryo, mas 
nauunawaan ng masa kung bakit 
tumatanggap ng mga bakla sa 
BHB at walang diskriminasyon 
laban sa kanila. Ayon kay Rey, 
isang magtatanim ng mais na 


nabasag niya ang karaniwang 
pananaw na ang mga bakla ay 
mahina at wala nang ibang 
nagagawa kundi magtrabaho sa 
mga beauty parlor o bilang mga 
tagapag-aliw." 

Nang tanungin tungkol sa kan- 
yang inaasam sa kinabukasan, ito 
ang sagot ni Ka Joan: "Syempre, 
gusto ko ng demokrasyang bayan, 
at nais naming tumungo sa 
sosyalismo dahil dito lang tunay 
na mapapalaya ang aping mama- 
mayan, kabilang na ang mga bakla 
at lesbyan. Isinusulong ng Partido 
at rebolusyonaryong kilusan ang 
interes ng lahat ng api at lahat ng 
mamamayan, anuman ang piniling 
kasarian." u 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


MGA ULAT koresponsal PA] 


Umaabante ang rebolusyonaryong 
kilusan sa Negros 


uling umaani ng mga 
Mers ang rebolusyo- 
naryong kilusan sa Negros, 


ang pang-apat na pinakamalaking 
isla sa bansa. Natamo ang mga 
tagumpay na ito sa kabila ng 
kinakaharap pa ring mga problema, 
pagkukulang at kahinaan sa ideolo- 
hiya, pulitika at organisasyon. 

Mula sa tatatlong baryong bi- 
nalikan at muling pinagsimulan 
noong 1994, mahigit kalahati ng 
kabuuang 57 bayan at lunsod sa 
Negros ang nabalikan na rin at 
naaabot na ngayon ng rebolusyo- 
naryong kilusan. Matagum-pay na 
naipundar at nailatag ang mga 
larangang gerilya sa hilaga, sentral 
at timog na baha- 
gi ng isla. Suma- GRAN 
saklaw. ang LAN j) 
mga ito ng yC 
maraming 
baryo sa mala- 
lawak na kapata 
gan at sa mabundok 7 
na mga erya. 

Dumarami ang mga lumalahok 
sa rebolusyonaryong kilusan at 
nagboboluntaryong maging organi- 
sador sa kanayunan o mandirigma 
ng Bagong Hukbong Bayan (BHB) 
Lumaki ang bilang ng mga Pulang 
mandirigma ng BHB mula sa halos 
kulang sa 196 ng dating pwersa na 
natira makaraang malinlang at 
bakuran ng mga nagtaksil ang mga 
pwersa sa isla. 


Lumalawak, lumalalim. Sa gabay 
ng mga aral na nahalaw sa 
Ikalawang Dakilang Kilusang 
Pagwawasto at sa paglalagom ng 
partikular na mga karanasan, 
determinado at malikhaing inilapat 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


ng Partido sa Negros ang mala- 
ganap at masinsing pakikidigmang 
gerilya batay sa lumalawak at 
lumalalim na baseng masa. Nitong 
nagdaang 2003, ilang matitingkad 
na taktikal na opensiba ang inilun- 
sad ng BHB kasabay ng pagsigla ng 
kilusang masa. 

Matagumpay ding nakapagpre- 
serba ng sarili ang Partido at BHB. 


Sa harap ng matitinding opensiba 
ng kaaway, nagagawa ng BHB na 
makapaglunsad ng mga kontra- 
opensiba sa kapinsalaan ng kaaway 
gaya ng mga naganap sa 
Guihulngan, Negros Oriental at sa 
Kabankalan City (Agosto 17, 2003) 

Naitatag na rin sa ngayon ang 
mga ganap na samahang magsasa- 
ka sa ilang larangang gerilya. 
Nagsisilbi ang mga ito na tagapag- 
ani ng lakas ng rebolusyonaryong 
organisadong masa sa pamumuno 
ng Partido. Kaalinsabay nito, 
masiglang naisusulong ang rebo- 
lusyong agraryo ng mga magsasa- 
ka, manggagawang bukid at ma- 
ngingisda kasabay ng paglalarga ng 


NG 


mga rebolusyonaryong sosyo- 
ekonomikong proyekto sa kanayu- 
nan. Umaabot na sa 5,000 pamilya 
ng mga magsasaka, manggagawang 
bukid at mangingisda ang nakata- 
masa ng mga benepisyo mula sa 
mga antipyudal na pakikibaka mula 
Hulyo hanggang Nobyembre 2003. 
Militante at organisadong nila- 
banan din ng masa ang mga pang- 
aabuso ng militar, pulis, 

CAFGU at RPA (isang 

à m kontra-rebolusyonaryong 
- (fa pangkatin ng mga taksil na 
garapal na tinatawag ang 
sp sarili bilang rebolus- 
KX yonaryo.) Halimbawa nito 


ang serye ng kilos-protesta ng 
humigit-kumulang 3,000 mama- 
mayan ng Guihulngan noong kata- 
pusan ng Marso hanggang Abril 
para tutulan ang mili-tarisasyon ng 
303rd Infantry Brigade, Special 
Action Force ng PNP at espesyal na 
paramilitar na RPA na pumipinsala 
sa mamamayan doon. 


Inspirasyon ang kanayunan. Ang 
bawat makamit na tagumpay sa 
pagsusulong ng armadong pakiki- 
baka sa kanayunan ay nagsisilbing 
inspirasyon para sa militante, 
organisado at papalakas na mga 
hayag, ligal at di-armadong pagki- 
los sa kalunsuran. Ipinakita ito sa 


9 


EK] maa urar koREsponsaL. 


SA IBAYONG DAGAT KD 


pakikibaka ng mga titser para sa kani- 
lang Emergency Cost of Living 
Allowance (ECOLA), mga kilos-protesta 
ng mga konsyumer laban sa mataas na 
singil sa kuryente at tubig, mobilisa- 
syon ng 5,000 sa pandaigdigang araw 
ng karapatang-tao noong Dis-yembre 10 
sa Bacolod Gty at ang welga ng mga 
tsuper at operator na nagparalisa sa 
transportasyon sa malaking bahagi ng 
isla noong Disyembre 8-9, 2003 at 
nitong Marso 1 

Patuloy ding hinuhubog ang mga 
kadre at aktibista para sa gawaing pag- 
oorganisa sa kanayunan at upang mag- 
ing mga Pulang mandirigma ng BHB. 
Dumarami rin ang ibat ibang anyo ng 
suporta mula sa mga organisasyong 
masa at alyado para sa armadong pakik- 
ibaka. 

Sa harap ng lumalalang krisis sa 
industriya ng asukal, walang ginawang 
anumang makabuluhang hakbangin ang 
rehimeng Arroyo upang maibsan man 
lamang ang mga pinsalang dulot ng pat- 
uloy na pagbagsak sa presyo ng asukal 
Sa halip, binibigyang-pabor at proteksy- 
on pa nito ang mga plantasyon ng mang- 
ga, mais at kamoteng-kahoy ni Eduardo 
Cojuangco at mga negosyo at interes ng 
magkapatid na Miguel "Mike" at Ignacio 
"Iggy" Arroyo. (Tingnan ang kaugnay na 
artikulo sa isyung Pebrero 21, 2004 ng 
AB.) 

Hindi na kataka-taka ang pagbubu- 
kas ng mga agrabyadong nagpapatanim 
at maliliit na negosyante ng asukal sa 
pakikipag-alyansa sa mga magsasaka at 

manggagawang bukid laban sa 
im komun nilang mga kaaway. Ka- 
tunayan, kasama sa mga 
nagrali noong Pebrero 8 sa 
Bacolod City ang mga 
upisyal ng National 
Federation of Su- 
garcane Plan- 
ters at United 


Sugar Pro- 
ducers of 
Ñ the Philip- 
pines. m 


Matinding panghihimasok 


ng US sa Haiti 


alang pakundangan ang 
W maigatanons US sa 
paglabag sa soberanya 


ng mga bansa, laluna kung ang 
mga ito ay nasa kontinente ng 
America na itinuturing nitong 
sariling bakuran. Malaon nang 
pinagpipilitan ng US na may 


eksklusibong karapatan itong 
manghimasok sa anumang 
bansa sa kontinente. 

Tumampok nitong nakara- 
ang buwan ang pinakabagong 
direktang interbensyong militar 
ng US sa Haiti (isa sa maliliit na 
bansa sa dagat ng Caribbean, 
may 1,150 kilometro mula sa 
timog-silangan ng US). Noong 
Pebrero 29, pwersahang pinag- 
bitiw at inilikas ng US ang 
presidente ng Haiti na si J ean- 
Bertrande Aristide. Pagkatapos 
ay inokupa ng mga pwersang 
militar ng US ang palasyo ng 
presidente at ibang estratehi- 


kong lugar ng Haiti. Ang mga 
pwersang US ngayon ang tuma- 
tayong pangunahing sandata- 
hang pwersa at pulisya sa Haiti. 

Sa loob ng huling tatlong 
taon, puspusang nakipagsab- 
watan ang US sa mga elitistang 
oposisyon at mga armadong 
pwersang kriminal sa Haiti para 
patumbahin ang gubyerno ni 
Aristide. Ginamit ng US ang 
iba't ibang paraan para rito 
kabilang ang pag-embargo sa 
kalakalan, pagtigil ng ayuda, 
paglalarawan kay Aristide 
bilang isang bulok at inutil na 
lider, pagtataguyod ng mga 
pag-aalsa at kaguluhan, pag- 
aatake ng mga "rebeldeng" 
armadong pwersang binubuo ng 
mga goons at pinamumunuan 
ng mga kriminal na mama- 
matay-tao at pagpapadala ng 
US ng mga tropang militar para 
tuwirang okupahin ang Haiti sa 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


SA IBAYONG pasak Wo 


bisperas ng pagpapatalsik kay 
Aristide. 

Si Aristide ay isang burgis- 
nasyunalistang namuno sa pagla- 
ban sa pasistang rehimen ni 
Francois "Papa Doc" Duvalier at 
ng kanyang anak na si J ean Claude 
"Baby Doc" Duvalier. Sinuportahan 
ng US ang mga Duvalier noong una 
dahil sila ang inasahan ng US na 
papawi sa anito'y lumalagablab na 
apoy ng rebolusyon at komunismo 
sa Latin America. 

Ang mag-amang Duvalier ay 
mga pusakal na pasista, na bukod 
pa sa reaksyunaryong hukbo ng 
estado, ay may minamantining 
mabangis na private army na 
pumapatay sa mga kalaban nila sa 
pulitika at naghahasik ng lagim sa 
buong bansa. Kontrolado rin ng 
mga Duvalier ang negosyo ng iligal 
na droga sa Haiti, isa sa mga 
mayor na rutang dinadaanan ng 
mga ipinupuslit na droga (laluna 
ang cocaine) papuntang US 
Iniatras ng US ang suporta sa 
pasistang diktador nang 
umani ng malawak na F 
suporta mula sa 
mamamayan ng Haiti 
ang kilusang pagbabago 
na pinamumunuan noon 
ni Aristide. 

Nanganib at na- 
apektuhan ng mga 
pagbabagong gustong 
gawin ni Aristide ang 
elitistang interes ng 
mga naghaharing uring sumuporta 
at nakinabang kay Duvalier. 
Bunsod nito, maigting nilang 
tinutulan ang pagkapanalo ni 
Aristide sa eleksyon noong 1991. 
Inarmasan nila ang mga kriminal 
at dating goons ng pinatalsik na 
diktadurang Duvalier at naglunsad 
ang mga ito ng kudeta siyam na 
buwan pagkatapos maluklok sa 
poder ang bagong gubyerno. 

Iniatras ng US si Aristide at 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


naghari ang batas militar sa Haiti 
Noong 1994, sa utos ng presidente 
noon ng US na si William "Bill" 
Cinton, inihatid ng US Army sa 
Haiti si Aristide at muling iniluklok 
bilang presidente nang hindi pa rin 
mapahupa ang gera-sibil sa bansa 
sa kabila ng batas militar. Nangako 
ng 53 bilyong ayuda ang US para 
sa rehabilitasyon ng ekonomyang 
winasak ng kriminal at 


patalsikin. 
Mula nang mailuklok sa poder 

si Pres. George W. Bush ng US 
noong 2001, binawi niyang lahat 
ang ayudang ibinibigay sa Haiti. 
Para lalong padapain ang 
ekonomya ng Haiti, tinambakan 
ito ng mga sabrang produkto ng 
US. Bunga ng pagtatambak ng 
sobrang manok galing sa US, 
sumadsad ang produksyon 


militaristang paghahari M17 
bukod pa sa halos isang ||| |f 
siglong pandarambong 
Nangako rin ang ibang 
imperyalistang bansa 
gaya ng France na 
suportahan si Aristide sa 
pamamagitan ng mga 
ayuda. 

Pagkabalik ni Aristide 
noong 1994, binuwag 
niya ang buong pwersang 
militar ng Haiti at lahat ng labi ng 
diktadurang nagpatalsik sa kanya. 
Sinikap niyang ibangon muli ang 
ekonomya ng bansa at bigyang- 
kalutasan ang disempleyo at 
pagdarahop ng mamamayan 
Nagpatupad siya ng paunang 
nasyunalisasyon ng mga 
industriyang hawak ng mga 
sumuporta sa matagal na 
paghahari ng mga Duvalier at 
sa batas militar ng 1991-1994 


WB na isapribado ang 
natitirang mga pag-aari ng 
4 estado at sumunod sa kontrol 
ng mga imperyalistang institu- 
syon. 

Naalarma ang US at ang 
naghaharing uri sa mga programa 
ng reporma ni Aristide. Sa udyok 
ng naisaisantabing mga naghaha- 
ring uri sa Haiti, ipinakalat ng US 
ang propaganda na ang mga 
isinasagawang reporma ni Aristide 
ay nagdudulot ng ibayong 
kaguluhan at pagkaatrasado sa 
Haiti at nararapat na siyang 


ng manok, ang nalalabing 
signipikanteng sektor sa 
ekonomya ng Haiti. 
Inarmasan din ng US ang 
mga sindikato ng droga 
upang lalong guluhin ang 
wasak na ekonomya at 
p | pulitika ng bansa. 

Hindi tinantanan ng US 
ang presyur kay Aristide 
laluna nitong 2004. Sa 
bisperas ng pagpapaalis sa 
kanya, nagsabwatan ang mga 
ahenteng Amerikano at mga 
galamay nilang Haitian para 
piliting magbitiw si Aristide. 
Binantaan siyang nasa tarangkahan 
na ng Port-au-Prince, kabisera ng 
Haiti, ang mga "rebelde" at 
pasasabugin daw ang palasyo ng 
presidente kung hindi siya aalis sa 
pwesto. 

Kinabukasan, sapilitan siyang 
isinakay sa isang eroplano ng US 
papuntang Central African Re- 
public. Agad na kinundena ni 
Aristide ang maniobrang ito bilang 
pampulitikang pangingidnap. 

Maraming bayan, kabilang ang 
15 bayan sa Carribean ang 
nagpahayag ng protesta sa 
pwersahang pagpapatalsik ng US 
kay Aristide. 

Mula sa Central African 
Republic, lumipat na si Aristide sa 
Jamaica, isa ring bansa sa 
Caribbean, para pamunuan ang 
paglaban sa US at sa iniluklok 
nitong papet na gubyerno sa 
Haiti. m 


u 


EN BAUTA | 


Serye ng mga welga 
sa transportasyon, 


pumutok 


yanig ng mga welga ang iba't ibang 
linya ng transportasyon pagkatapos 
ng matagumpay na pambansang tigil- 


pasada noong Marso 1-2 


Sunud-sunod na nag-aklas 
ngayong Marso ang mga 
manggagawa ng Sulpicio Lines, 
mga gwardya ng Metro Rail 
Transit at mga bus, dyip, 
traysikel, traysikad at kalesa na 
pumapasada sa buong rehiyon ng 
Caraga. 

Sulpicio Lines. Limang araw 
na pinilay ng welga ang mga 
byahe ng Sulpicio Lines, Inc 
(SLI), ang pangalawang pinaka- 
malaking kumpanya ng barko sa 
bansa. Hindi bumyahe ang 22 sa 
27 barko nito mula Marso 9 
hanggang 14, 

Ang welga ay inilunsad ng 
mga kasapi ng Unyon ng mga 
Mandaragat sa Sulpicio Solid 
(UMSS)-Alliance of Nationalist 
Genuine Labor Organizations 
(ANGLO)-KMU. Pangalawang wel- 
ga na ito ng mga manggagawa ng 
Sulpicio sa loob ng walong 
buwan 

Iginigiit ng mga manggagawa 
sa Sulpicio na kilalanin ang 
kanilang unyon, dagdagan ang 
kanilang overtime pay at alawans 
sa pagkain at itigil ang iba pang 
di makatarungang patakaran sa 
paggawa. Ayaw makipagnegosa- 
syon ng maneydsment ng Sulpicio 
Lines sa mga welgista. Idinahilan 
ang umiiral daw nitong CBA sa 
isang dilawang unyong malaon 
nang itinakwil ng mga 
manggagawa. 

Nagpatuloy ang welga na 


12 


inilunsad sa 
mga daungan 
ng Maynila, Iloilo, Cebu, Ormoc, 
Davao at Cotabato sa kabila ng 
retum to work order ng 
Department of Labor and 
Employment at pandarahas ng 
mga bayarang goons at mga pulis. 
Bukod sa KMU, suportado ng 
BAYAN, Anakpawis, Bayan Muna 
at Anak ng Bayan ang welga. 

MRT. Naglunsad ng sit-down 
strike noong Marso 11-12 ang 300 
kasapi ng Vanguards Security 
Agency na nakatalaga sa Metro 
Rail Transit 3. 

Bago ito, nagpiket muna sila 
upang igiit ang pagbabayad sa 


kanila ng ahensya ng isang 
buwan at sampung araw na 
sweldo. 


Caraga Region. Umabot sa 
9896 ng mga sasakyan sa Caraga 
Region ang tumigil sa 
pagpapasada nitong Marso 15 at 
16 sa pamumuno ng Transport 
Federation of Caraga at Butuan 
Auto Calesa Operators and Drivers 
Association. 

Iginigiit nila ang P1.50 
dagdag na pasahe, P1 rolbak sa 
presyo ng langis at pagbabasura 
sa oil deregulation law. Apektado 


ng welga ang mga byahe 
patungong lunsod ng Davao, 
Cagayan de Oro, Butuan at 


Surigao, mga bayan ng Bayugan 
at San Francisco sa Agusan del 
Sur at Tandag, Surigao del Sur. 


Maka-US na prime minister 
ng Spain, inilampaso 


nilampaso ang maka-Kanang 

Popular Party ni J ose Maria Aznar 
at nanalo ang Socialist Workers 
Party (PSOE) sa katatapos lamang 
na eleksyon sa Spain nitong Marso 
14. Ito'y matapos mag-apoy ang 
galit ng mamamayan sa pagkamatay 
ng mahigit 200 katao at pagkasugat 
ng mahigit 1,500 pang iba nang 
bombahin ng mga terorista noong 
Marso 11 ang isang treng 
bumibyahe sa Madrid, kabisera ng 
Spain. 

Ang pambobomba, na inako ng 
al-Qaeda, ay pilit na ibinintang ng 
gubyernong Aznar sa ETA, isang 
grupong sesesyonista na malaon 
nang naglulunsad ng armadong 
pakikibaka sa Spain. Ito'y para 
hindi mailarawan ang pambobomba 
bilang ganting-salakay ng mga 
grupong Islamiko. Masugid na 
sinuportahan ng gubyerno ni Aznar 
ang panggegera ng US sa Iraq sa 
kabila ng mariing pagtutol dito ng 
mamamayan sa Spain. Umabot sa 
14 milyong katao ang nagprotesta 
sa buong bansa nitong Marso 13, 
isang araw bago ang halalan. 

Mula nang sakupin ng US at mga 
alyado nitong pwersa ang Iraq, 11 
sundalo na ng Spain ang namatay 
sa mga pananalakay ng mga 
gerilyang Iraqi. Ipinangako ni Jose 
Rodriquez Zapatero, bagong halal 
na prime minister ng bansa, na 
pauuwiin na pagsapit ng Hunyo 30 
ang 1,300 tropa ng Spain na 
kabilang sa mga pwersang 
umookupa sa Iraq. Mariin din 
niyang binatikos ang maka-US na 
patakaran ni Aznar. 

Sa gayong hakbang, ang Spain 
ang unang bansang pormal na 
tumiwalag sa pinamumunuan ng US 
na koalisyong sumalakay at 
umookupa sa Iraq. 


ANG BAYAN Marso 21, 2004 


ANG 


Pahayagan ng Partido Komunista 
Pinapatnubayan ng Marxismo-Ler 


AYAN 


Pilipinas 
ismo-Maoismo 


Taon XXXV Big. 6 
Marso 21, 2004 
www.philippinerevolution.org 


Editoryal 


Ipagbunyi ang isang taong 
mga tagumpay ng armadong pakikibaka 


a darating na Marso 29, ika- 
ŞS: anibersaryo ng Bagong 

Hukbong Bayan, itanghal 
natin ang mga tagumpay sa pag- 
susulong ng digmang bayan sa 
nagdaang taon. 

Papadalas ang paglulunsad ng 
mga taktikal na opensiba ng BHB 
sa buong bansa. Mahusay nitong 
tinugunan ang panawagan ng ika- 


Rehimeng Arroyo, 
nagmamatigas sa kaso 


Mga tampok 


sa isyung ito... ng POWS 


11 plenum ng Komite Sentral ng 
PKP noong katapusan ng 2002 na 
paigtingin ang armadong pakikiba- 
ka. 

Simula huling hati ng 
nakaraang taon, mahigit isang tak- 
tikal na opensiba bawat linggo ang 
inilulunsad ng BHB sa ibat ibang 
bahagi ng bansa. Nitong mga hu- 
ling buwan, ibayo pang dumalas at 


mandirigma 


PAHINA 4 


Ka Joan, kakaibang 


PAHINA 7 


dumadagundong ang mga taktikal 
na opensiba ng BHB. Bunga ng 
mga ito, nakasamsam ang BHB ng 
daan-daang sandata na makapag- 
aarmas sa ilampung platun ng mga 
Pulang mandirigma. Nilutas nito, 
sa isang antas, ang kakulangan sa 
armas ng BHB at pangangaila- 
ngang armasan ang libu-libong 
mamamayang nagnanais sumapi sa 
BHB. 

Isa sa mga tampok na taktikal 
na opensiba sa nakaraang taon ang 
pagreyd sa armori ng PICOP sa 
Bislig, Surigao del Sur noong Marso 
21, kung saan halos 100 sarisa- 
ring armas ang nasamsam. Nariyan 
din ang mapangahas na reyd noong 
Hunyo 26 sa detatsment ng 52nd 
IB sa Oras, Eastern Samar, kung 
saan 25 armas ang nakumpiska at 
15 pwersa ng kaaway ang napatay. 

Susi sa matatagumpay na tak- 
tikal na opensibang ito ang mahig- 
pit na pagkakaisa ng mamamayan 
at ng hukbo. Ang masiglang pagtu- 
long, koordinasyon at aktwal na 
paglahok ng mamamayan sa iba't 
ibang aspeto ng mga taktikal na 
opensiba ang nagbibigay ng di 
mapasusubaliang bentahe ng BHB 


Matinding 
panghihimasok ng US 


PAHINA 10 


